% 


l&í- .'**<* 


,-Q- 


r 


"v 


LIBRf#V  <yf. 

UNlVERSm'  X>F 
CALIFCUM'A 

SAN  DIEGO 


F' 

Vestur-Islending'ar. 

„KWERSITY  OF  CALIFORNIA.  SAN   MŒT 

Fyrirlestur 

eptir 
Einar  Hjörleifsson. 

Fluttur  í  Reykjavík  2.  nóvember  1895. 


Reykjavík. 
Eókaverzlun  Sigfúsar  Eymundssonar. 

Prentsmiðja  Ísafoldar. 

1895. 


1 5-^3^7^ 


H 


.vernig  hafa  þær  lánazt,  vesturferðirnar  ?  Það 
er  ekki  neitt  smávægilegt  atriði,  sem  þar  er  um 
að  ræða  fyrir  menn  hjer  á  landi.  Því  að  hverjum  aug- 
um,  sem  menn  kunna  á  vesturferðirnar  að  líta,  þá  er 
jeg  alveg  viss  um,  að  öllum  skynsómum  mönnum  kem- 
ur  saman  um  það,  að  af  þeim  hreyfingum,  sem  orðið 
hafa  meðal  þjóðar  vorrar  síðan  á  siðabótartímanum, , 
sje  vesturferðahreyfingin  þyðingarmest.  Hún  hefur  al- 
veg  vafalaust  gripið  hugi  þjóðarinnar  almennara  og 
með  meira  afli  en  nokkur  önnur  hreyfing,  sem  komið 
hefur  upp  meðal  hennar  á  síðustu  300 — 400  árunum, 
og  hún  hefur  leitt  hugi  íslenzkrar  alþýðu  inn  á  braut- 
ir,  sem  henni  voru  svo  að  segja  með  öllu  ókunnar  áð- 
ur.  Hver  einasta  þjóð  í  heiminum  telur  vesturferða- 
hreyfinguna  afar-þyðingarmikið  atriði  í  sögu  sinni.  Hver- 
vetna  hafa  þær  fært  inn  í  þjóðirnar  nytt  fjármagn, 
nýa  vinnuaðferð,  nyar  hugsjónir,  í  einu  orði  nytt  líf. 
En  af  því  að  þjóð  vor  er  fámennust  allra  þjóða,  fátæk- 
ust  allra  þjóða  og  afskekktust  allra  þjóða,  af  því  að 
menn  hafa  verið  hjer  á  landi  í  meiri  hættu  en  annars, 
staðar  við  því  að  verða  að  þumbaralegum,  sjervitrum 
eintrjáningum,  og  láta  sitt  þjóðarlega  andrúmslopt 
verða  að  innibyrgðu  baðstofulopti,    þar  sem  lífsstraum- 

1* 


ar  heimsmenningarinnar  ná  aldrei  ,nm  að  leika,  þá 
skyldi  mig  ekki  kynja,  þó/  að  allir  sanngjarnir  menn 
komist  á  endanum  að  þeirri  niðurstöðu,  að  vesturferða- 
hreyfingin  verði  tiltölulega  þyðingarmeiri  fyrir  vora 
þjóð  en  nokkra  aðra  þjóð  í  heiminum. 

Ykkur  er  það  sjálfsagt  öllum  að  meira  eða  minna 
leyti  ljóst,  hve  óendanlega  kynlegar  hugmyndir,  jeg 
vil  ekki  segja  flestir  Islendingar,  en  all-margir  þeirra, 
höfðu  fyrir  sárfáum  áratugum  um  i'itlendar  þjóðir. 
I  barnæsku  var  mjer  skyrt  frá  því  mjög  hryllilega, 
hve  mjög  hollenzkir  fiskimenn  sæktust  eptir  að  ná 
rauðbirknum  drengjum  til  beitu.  Mjer  var  sagt,  þeir 
hengdu  þá  upp  í  móstrin  á  fótunum  og  skæru  þá  svo 
á  háls.  Jeg  man  eptir  því,  að  ekki  að  eins  trúði  jeg 
þessu,  heldur  líka  fullorðna  fólkið,  sem  sagði  mjer 
þetta.  Og  jeg  man  eptir  því,  þegar  fyrsta  útflutn- 
ingaskipið  kom  inn  á  eina  höfn  á  Norðurlandi.  -  Menn, 
sem  fylgdu  útflytjendum  til  skips,  færðu  þá  fregn,  að 
hljóðfærasláttur  hefði  heyrzt  frá  skipinu.  Gamalli 
konu,  sem  heyrði  þessa  fregn,  varð  það  að  orði,  að 
skipverjar  hefðu  með  þessum  hljóðfreraslætti  verið  að 
varna  mönnum  að  heyra  hljóðin  í  einhverjum,  sem 
þeir  hefðu  verið  að  drepa.  Jeg  tek  þessi  tvö  atriði 
rjett  til  dæmis  um  þá  skoðun  íslendinga,  sem  var  svo 
afar-rík  fyrir  tiltölulega  skörnmuni  tíma,  að  í  raun  og 
veru  væri  engin  siðuð  þjóð  til  nema  þeir  —  þeir  væru 
eina  þjóðin,  sem  gerði  sjer  það  að  reglu,  að  fara  eptir 
nokkrum  guðs  eða  manna  lögum.  Það  er  ekki  orðin 
lítil  bylting  í  hugum  manna,  þegar  slíkum  hugsunar- 
hætti  er  með  öllu  útrymt.  Nú  er  búið  að  útryma 
honum.     Og  ekkert    hefur    átt    jafnmikinn    þátt  í  því 


5 

eins  og  vesturferðirnari  þótt  ónnur  kynni  af  útlöndum 
hafi  auðvitað  aukizt  til  mikilla  muna.  Meira  að  segja, 
fyrir  vesturferðirnar,  vesíanbrjefin,  mun  mega  svo  að 
orði  kveða,  að  naumast  sje  nú  orðið  nokkurt  manns- 
barn  svo  fáfrótt  á  íslandi,  að  það  hafi  ekki  meiri  eða 
minni  hugmynd  um  daglega  háttu  annara  þjóða,  bæði 
borgalíf  og  sveitalíf.  Og  það  er  ekki  að  eins  á  þekk- 
ing  manna,  að  Vestur-íslendingar  eru  farnir  að  hafa 
áhrif  hjer  á  landi.  Það  er  á  allan  hugsunarháttinn. 
Það  þarf  ekki  annað  en  minna  á  kirkjulegu  áhrifin, 
sem  víst  naumast  nokkur  kunnugur  maður  neitar  að 
eigi  sjer  stað.  Eða  þá  trúna  á  járnbrautir  og  raf- 
magnslysing,  sem  er  að  komast  inn,  og  tafarlaust  hefði 
verið  hlegin  í  hel  fyrir  sárfáum  árum.  Og  íshúsin  gefa 
manni  bending  um,  að  það  sje  ekki  óhugsandi  að  Vest- 
ur-íslendingar  kunni  með  tímanum  að  geta  átt  góðan 
þátt  í  algerðri  umbylting  atvinnuveganna  hjer  á  landh 
Þó  að  ekki  væri  um  annað  að  ræða  í  sambandi 
við  vesturferðirnar  en  áhrif  þeirra  á  menn  hjer  heima, 
þá  væri  full  ástæða  til  þess  að  allir  íslendingar,  og 
yfirleitt  allir  þeir  sem  láta  sig  hina  íslcnzku  þjóð 
nokkru  varða,  leituðust  við  að  gera  sjer  nokkurn  veg- 
inn  grein  fyrir  því,  hvernig  þessi  nybreytni  hefuríraun 
og  veru  lánazt.  Því  að  undir  því  eru  eðlilega  að 
miklu  leyti  komin  líkindin  um  framtíðar-áhrifin.  En 
svo  hh'tur  hverjum  heihita  manni  að  liggja  það  í 
augum  uppi,  að  hjer  er  um  miklu  meira  að  ræða.  Þvi 
að  það  ætti  sannarlega  ekki  að  vera  þyðingarlaust, 
hvað  segja  má,  án  hliðsjónar  á  öðrum,  um  þá  sjálfa, 
Vcstur-Islendingana,  þessar  15  þúsundir  íslenzkra 
manna,  eða  hvað  það  nú  er,  sem  vestur  hafa  flutt  eða 


6 

þar  fæðzt,  hvernig  vestnrferðirnar  hafa  lánazt  fyrir 
þá  sjálfa,  hvort  þeir  hafa  fyrir  þær  orðið  betri  menn 
eða  lakari  menn,  meiri  menn  eða  minni  menn,  farsælli 
menn  eða  ófarsælli  menn,  og  hvort  framtíðarhorfumar 
fyrir  þá  og  eptirkomendur  þeirra,  í  líkamlegum  og 
andlegum  efnum,  hafa  orðið  bjartari  eða  dimmari. 

Hvernig  hafa  þá  vesturferðirnar  lánazt?  Hafa 
þær  lánazt  líkt  og  almennt  var  búizt  við  á  íslandi, 
þegar  fólksflutningurinn  fyrst  hófst  til  Norður-Ameríku? 
Þið  vitið  sjálfsagt  öll  meira  og  minna  um  það,  hvem- 
ig  á  þá  í^breytni  var  litið.  Flestum,  sem  sjá  áttu  á 
bak  vinum  eða  vandamönnura  til  Vesturheims,  fannst 
sem  þeir  væru  að  horfa  á  eptir  þeim  ofan  í  gröfina. 
Og  þó  ekki.  Því  að  allflestir  gei-a  sjer  meiri  eða 
minni  von  um,  að  menn,  sem  þeim  hefur  þótt  vænt 
um,  muni  fara  þangað  eptir  dauðann,  sem  betri  tilvera 
er  í  vændum  en  hjerna  mcgin  grafarinnar.  En  í  Ame- 
ríku  mátti  heita,  að  ekki  væri  til  nema  ein  vistarvera 
fyrir  vesturfara,  og  hún  var  að  sjálfsógðu  líkari  «verri 
staðnum))  en  nokkru  öðru,  sem  menn  höfðu  gert  sjer 
hugmynd  um.  Menn  hugðu  ekki  að  eins,  að  íslenzkir 
vesturfarar  mundu  «hverfa  í  sjóinn)),  án  þess  urmul 
sæjust  eptir  af  þeim,  heldur  og,  að  þeir  mundu  að 
sjálfsögðu  eingöngu  verða  að  leggja  lag  sitt  við  hinn 
versta  skríl,  sem  laminn  væri  áfratn  miskunnarlaust,  ef 
hann  annars  tæki  sjer  nokkuð  fyrir  hendur,  og  sjálfsagt 
mundu  þeir  lenda  í  hinni  mestu  eymd«  og  megn- 
ustu  siðspilling.  Dálítið  höfðii  menn  til  að  byggja  á 
þá  skoðun  sína,  að  íslendingar  mundu  hljóta  að  hverfa 
í  sjóinn  í  Ameríku.  íslendingahópur  hafði  fhitzt  til 
Brazilíu  nokkru  áður  en  íslcnzkir  vesturflutninj;ar  hóf- 


ust  til  Noröur-Ameríku,  og  þeir  menn  höfðu  horfið  í 
sjóinn  svo  greinilega,  sem  unnt  var  að  hugsa  sjer;  þeir 
höfðu  misst  tungu  sína  eptir  fáein  ár,  runnið  saman  við 
fólkið,  sem  fyrir  var  í  landinu,  slitið  allt  samband  við 
ættjörðina,  og  þeirra  var  að  engu  getið.  Og  svo  hjeldu 
menn,  að  eins  hlyti  að  fara  fyrir  Islendingum  hvar 
sem  var  í  Ameriku  —  enda  mun  nú  sumum  ekki  hafa 
verið  ljóst,  að  það  væri  sjerlega  langt  milli  Brazilíu  og 
norðurhhita  Bandaríkjanna  eða  Canada.  Og  það  þótti 
svo  mikil  óhæfa  að  ganga  á  undan  bræðrum  sínum 
og  systrum  með  því  eptirdæmi  að  fara  til  Ameríku,  að 
það  var  haft  eptir  mjög  valinkunnum  og  merkum  heið- 
ursmanni,  að  enginn  ætti  að  minnsta  kosti  að  komast 
þangað  óflengdur.     Það  þótti  vel  og  maklega  mælt. 

Já,  hvernig  hafa  vesturferðirnar  lánazt  ?  Jeg  skal 
kannast  við  það,  að  svarið  hlýtur  enn  að  verða  ófull- 
komið,  vegna  þess  að  í  raun  og  veru  er  enn  svo 
skammt  liðið  á  ferðalagið.  Vestur-íslendingar  eru  enn. 
útlendingar  í  framandi  landi.  Þeir  eru  að  eins  komnir 
ofurlítið  út  á  láglendið,  sem  fyrst  verður  fyrir  þeim, 
en  framundan  þeim  gnæfa  í  fjarska  heiðblá  fjöll  fram- 
tíðarinnar,  hugsjónanna  og  vonanna.  Það  er  vitaskuld 
eptir  að  vita,  hvernig  gengur  að  komast  upp  eptir 
þeim  fjóllum,  eða  hvort  þau  kunna  að  reynast  skínandi 
þokubólstrar  að  eins  eða  gullfagrar  hyllingar,  sem  enga 
undirstóðu  eiga  á  jörðunni,  í  stað  þess  veruleiks  sem  þau 
hafa  fyriraugum  manna  þar.  Því  að  víst  er  um  það,  trú. 
hafa  íslendingar  vestra  á  framtíð  sinni  þar.  Það  verð- 
ur  að  eins  sagt,  hvernig  ferðalagið  hafi  gengið  það  lít- 
ið,  sem  af  cr,  og  um  það  ætla  jeg  að  fara  nokkruni 
orðum,  eptir  því  sem  það  kemur  mjer  fyrir  sjónir. 


8 

A  hverju  á  þá  að  byrja,  þegar  komiö  er  að  aðal* 
efninu,  eða  hvað  á  jeg  að  velja  af  öllu  því  sem  á  mætti 
minnast  ?  Það  er  svo  margt,  sem  jeg  verð  að  sleppa,  eða 
rjettara  sagt,  það  er  svo  fátt,  sem  jeg  get  minnzt  á 
J>essa  stuttu  stund,  sem  jeg  get  búizt  við,  að  íncnn 
hafi  þolinmæði  til  að  hlusta  á  mig.  Mjcr  dcttur  í  hug 
að  byrja  á  því,  að  mjer  virðist  íslendingar  vestra  liafa 
fyrir  ferðalagið  orðið  mannborlegri,  myndarlcgri  menn 
yfirleitt  í  allri  sinni  ytri  framkomu  en  nokknr  ástæða 
er  til  að  halda,  að  þeir  hefðu  orðið  með  því  að  sitja 
heima.  Jeg  bið  ykkur  að  gæta  þess,  að  jeg  er  ekki 
beinlínis  að  bera  Vestur-íslendinga  í  þessu  cfni  saman 
Tið  fólk  hjer  á  landi.  Jeg  er  að  bera  þá  saman  við 
J>að,  sem  líkindi  eru  til  að  þeir  hefðu  orðið  yfirlcitt, 
ef  þeir  hefðu  ekki  farið  vestur.  Vitaskuld  hefur  ckki 
allfátt  farið  vestur  af  mönnum,  sem  að  sjálfsögðu  hefðu 
verið  sómi  sinnar  þjóðar,  hvar  sem  þcir  hcfðn  verið. 
En  samt  er  mjer  óhætt  að  fyllyrða,  að  mcginþorri 
vesturflutta  fólksins  mundi  hafa  verið  talinn  hjer  lak- 
ara  miðlungsfólks,  og  tiltölulega  mikill  fjöldi  þesshrein- 
ir  og  beinir  ræflar.  Hvernig  er  það  orðið  nú  að  ytri 
ásyndum  ?  I  ræðu  sjera  Matth.  Jochumssonar  á  ís- 
lendingadeginum  í  Winnipeg  var  það  auðheyrt,  að  eitt 
hið  fyrsta,  sem  hann  furðaði  sig  á,  þegar  vestur  kom, 
var  það,  hvc  fólkið  var  frjálsmannlegt  og  myndarlegt. 
Jeg  veit,  að  hann  sagði  eins  og  honum  bjó  í  brjósti. 
Og  það  er  ekkert  að  undra.  Það  er  ckki  orðið  fátt  af 
fólki  þar  vestra,  konum  sem  körlum,  sem  ekkert  verð- 
ur  annað  um  sagt  út  af  látbragði  þess  ölln  og  tali,  en 


aö  það  sje  það  sem  Englendingar  kalla  «ladies  and' 
gentlemen». 

Af  hverju  -skyldi  nú  þessi  breyting  stafa  ?  Auð- 
vitað  stafar  hún  af  mörgu.     Jeg  skal   nefna  fátt     eitt. 

Spurningin,  sem  lang-optast  er  lögð  fyrir  mann, 
sem  nykominn  er  að  vestan,  er  þessi:  Hvernig  líður 
nú  eiginlega  íslendingum  þarna  vestra  1  Og  með  þeirri 
spurning  er  ávallt  átt  við  efnahaginn  og  hin  ytri  lífs- 
kjör  manna.  Það  er  ekki  eins  hlaupið  að  því  að  svara 
þeirri  spurningu  eins  og  margur  virðist  ætla.  Það 
verður  ekki  í  snatri  skyrt  frá  því  samvizkxisamlega, 
hvernig  15 — 20  þús.  manna  líði.  Það  er  svo  sem  auð- 
vitað,  að  það  er  misjafnt,  þar  eins  og  annarsstaðar  í 
heimhrum.  Flestallir  hafa  komið  bláfátækir,  gersam- 
lega  allslausir,  þangað  til  lands.  Margir  þeirra  eru  ný- 
komnir  eða  tiltölulega  það.  Það  er  svo  sem  auðvitað> 
að  þeir  sjeu  ekki  orðnir  fjölskrúðugir.  Svo  hafa  menn 
átt  þar  eins  og  annars  staðar  misjafnt  aðstöðu  í  lífinu, 
haft  misjafnlega  mikilli  ómegð  fyrir  að  sjá,  verið  mis- 
jafnlega  heppnir,  misjafnt  hraustir,  misjafnt  duglegir,, 
misjafnt  útsjónai'-  og  ráðdeildarsamir  o.  s.  frv.  Mjer 
dettur  ekki  í  hug,  að  gera  neitt  númer  út  úr  því, 
hvað  Islendingar  vestra  sjeu  ríkir.  Vitaskuld  eru  þar 
ekki  fáir  efnaðir  menn,  jafnvel  stórefnaðir  eptir  íslenzkum 
rnælikvarða.  Enaðhinu  leytinu  veit  jeg,  að  þetta  er  óhent- 
ugur  tími  til  þess  að  fcala  um  efnahag  manna  vestra. 
Jeg  veit,  að  margur  hefur  átt  örðugt  á  þessum  síðustu 
árum,  margur  hefur  haft  stopula  atvinnu,  og  margur 
hefixr  hugsað  til  þess  með  kvíða,  hvernig  hann  eigi  að 
halda  í  það  sem  honum  hefur  tekizt  að  ná  í  með  mikl- 


10 

'um  erfiðismunum.  Jcg  gœti  ekki  prjedikað  mikið  um 
auðlegð  Vestur-íslendinga,  þó  að  jeg  vildi,  vegna  þess 
að  jeg  veit  svo  lítið  um  hana.  Mjer  leikur  endagrun- 
ur  á,  að  þeir  viti  það  ckki  með  vissu  sjálfir,  sumir 
hverjir,  hvernig  efnahagur  þeirra  í  raun  og  veru  stcnd- 
ur,  vegna  þess,  að  þar  scm  eins  hagar  til  og  víða 
vestra,  og  annars  í  öllum  löndum,  sem  eru  að  byggj- 
ast,  þar  er  opt  svo  Örðugt  að  gera  sjálfum  sjcr  rök- 
studda  grein  fyrir  því,  hvað  verða  muni  úr  eigmim 
manns;  það  getur  orðið  miiina  cn  maður  hcldur,  og 
það  getur  líka  orðið  meira.  En  hvað  sem  nú  um  það 
má  segja,  hv'ort  íslendingar  hafi  grætt  þar  eins  mikið 
•og  von  var  til,  eða  meira,  eða  minna,  þá  dettur  mjer 
ekki  í  hug  að  ganga  á  hak  þeirra  orða  minna,  að  efna- 
liagurinn  hafi  breytzt  til  batnaðar  yfirleitt  hjá  þcssu 
fólki. 

I  því  sambandi  skal  jeg  'að  eins  benda  ykkur  á 
þetta,  að  það  er'ekki  til  nokkur  íslcnzkur  þurfámaður 
í  Ameríku.  Það  hefur  komið  fyrir,  einkum  tvo  vetiir 
af  þeim  10,  sem  jeg  var  í  Winnipeg,  að  nokkrar  fjöl- 
skyldur  fengu  lítilfjörlegan  styrk  part  úr  vetri,  flestallt 
fólk,  sem  komið  hafði  sumarið  á  undan.  Þcssar  styrk- 
veitingar  bæjarstjórnarinnar  hafa  numið  sára-litlu  í 
Winnipeg,  og  þó  eðlilega  meiru  þar  en  úti  í  sveitun- 
um.  Hitt,  að  láta  aðra  fara  að  ala  önn  fyrir  sjer  og 
sínum  fyrir  fullt  og  allt,  árum  eða  áratugum  saman, 
eins  og  hjer  á  landi  er  svo  sorglega  títt,  sem  öllum 
er  kunnugt  —  það  er  allsendis  óþekkt  meðal  íslend- 
inga  í  Vesturheimi.  Þar  vinnur  hvcr  einasti  maður 
fyrir  sjer  og  sínum  —  engum  manni  dcttur  citt  ein- 
asta  augnablik  annað  í  hug  cn  hann  vcrði  að  gera  það. 


11 

■Gerir  nokkur  sjer  í  hugarlund,  að  hið  sama  hefði  mátfc 
segja  um  allt  þetta  fólk,  ef  það  hefði  setið  kyrt  hjer 
heima?     Og  er  þá  ekki  breytingin  til  batnaðar? 

Jeg  sagði  áðan,  að  jeg  gæti  ekki  prjedikað  mikið 
um  auðlegð  Vestur-íslendinga,  þó  að  jeg  vildi.  Jeg 
vilcli  það  ekki,  þó  að  jeg  gæti.  Því  að  auðurinn  út 
af  fyrir  sig  er  ekki  í  mínum  augum  neitt  aðalatriði. 
Hitt  finnst  mjer  þyðingarmeira,  hvernig  það  fje  er  not- 
að,  sem  fyrir  hendi  er,  hvort  lifnaðarhættirnir  hafa  orð- 
íð  mannaðri.  Þið  vitið  það  öll,  að  menn  geta  verið 
efhaðir,  og  þó  lifað  skrælingjalífi.  Og  jeg  skal  ekki 
•dyljast  þess,  að  í  því  efni  virðist  mjer  vera  að  ræða 
um  breyting  til  stórbatnaðar  frá  því  sem  hávaðinn  af 
^þessu  fólki  hefði  getað  gert  sjer  nokkra  von  um  hjer 
á  landi.  Það  eru  t.  d.  til  heldri  heimili  hjer,  að  lík- 
indum  ekki  svo  fá,  sem  hafa  svo  aum  húsakynni,  að 
«ngum  fátækling  meðal  Vestur-íslendinga  dytti  í  hug 
að  hafast  þar  við.  Vitaskuld  eru  ekki  »logga«-húsin 
svokölluðu  úti  í  sveitunum  skrautleg.  En  þau  geta 
þó  verið  hrein.  Þar  eru  engir  moldarveggir,  engin 
moldarrjáfur,  engin  blaut  torffjla  og  þau  leka  ekki. 
Og  svo  hverfa  »logga«-húsin  smátt  og  smátt  og  reisu- 
leg  og  smekkleg  hús  koma  í  staðinn.  I  bæjunum  er 
það  altítt,  að  verzlunarmenn,  iðnaðarmenn  og  jafnvel 
óbreyttir  verkamenn  hafi  allt  að  því  eins  góðan  að- 
búnað  á  heimilum  sínum  eins  og  bezt  gerist  hjer  í  bæ. 
Stofurnar  eru  reyndar  sjaldnast  eins  stórar  hjá  því 
fólki  vestra,  en  þykkir  dúkar  eru  víða  út  í  hvert  horn 
og  alveg  út  á  útidyraþróskuldinn,  húsgögnin  í  hverju 
herbergi  eru  samstæð,  þægileg  og  smekkleg,  og  það 
hygg  Jeg  óhætt    að  fullyrða,     að  sjaldgæfur    sje  hjer  í 


12 

höfuðstaðnum  jafn-vandaður  svcfnhcrbergjabúnaður  cins. 
og  vestra  tíðkast. 

Að  sama  skapi  og  húsakynnin  eru  hin  önnur  ytri 
lífskjor.  Fötin  eru  góð,  og  matarhæfið  stórum  betra 
en  hjergerist  í  sveitum,  með  öllu  grautarsullinu,  sem 
þar  á  sjer  stað,  að  minnsta  kosti  sumstaðar,  —  að  jeg 
ekki  tali  um  sjávarplássin,  þar  sem  landbúnaður  er 
lítill  eða  enginn.  I  samanburði  við  aðra  þjóðflokka 
vestra  eru  íslendingar  áreiðanlega  allmikið  gefnir  fyrir 
það  að  eiga  gott.  A  það  benda  líka  orð,  sem  Dakóta- 
maður  einn  sagði  við  mig  í  fyrra.  Hann  var  nákunn- 
ugur  Islendingum  í  Dakótanylendunni,  en  í  nágrenni 
Arið  íslendinga  þar  cru  mest  Norðmenn  og  Canada- 
menn,  scm  ílutt  hafa  suður  yfir  landamærin.  »íslend- 
ingurinn  byrjar  á  því«,  sagði  hann,  »þegar  hann  fer 
að  geta  nokkuð,  að  koma  sjer  upp  fallegu  íbúðarhúsL 
Canadamaðurinn  byrjar  á  því,  að  reisa  sjer  mikla  hlöðu 
og  ásjálcgt  gripahús.  En  Norðmaðurinn  tímir  hvorugu, 
hann  nurlar«.  Að  því  cr  mafeirhæfið  snertir,  mundi 
það  vcrða  kallað  blátt  áfram  óhóf  hjer  á  landi,  eins  og 
það  gerist  sumstaðar  vestra.  Á  ferð  minni  um  ny- 
lendumar  síðastliðinn  vetur  borðaði  jeg  miðdcgisverð 
allvíða  í  Minnesota-nylendunni  hjá  bændum,  án  þess 
nokkur  fyrirbúnaður  gæti  átt  sjer  stað  mín  vegna.  Al- 
staðar  var  maturinn  fyrirtaksgóður,  víðast  tveir  kctrjett- 
ir  á  borðum,  fuglasteik  og  einhver  önnur  steik,  all- 
staðar  góður  »dessert«  og  vandaðar  kökur  mcð  kaff- 
inu.  Við  þetta  borð  sat  allt  hcimilisfólkið,  húsbænd- 
ur,  börn  og  hjú.  Þetta  cr  fólkið,  sem  Otto  Wathne 
ætlar  að  gera  miskunnarverk  á  og  flytja  úr  neyðinni 
hingað  til   lands!     Jeg    bið    ykkur    að  fyrirgefa,     hvað 


13 

mikil  matarlykt  er  af  þessu,  sem  jeg  hef  nú  verið  að 
segja.  Jeg  gat  ekki  stillt  mig  nm  að  geta  þess,  því 
að  það  varpar  nokkurri  birtu  yfir  þessa  eymd,  sem 
menn  halda  að  eigi  sjer  stað  meðal  Islendinga  vestra*. 
Þetti  var  í  marzmánuði,  eitt  lakasta  árið,  sem  Vestur- 
heimur  hefur  átt  að  stríða  við  á  þessari  öld .  Það  get- 
ur  hver,  sem  vill  hafa  fyrir  því,  borið  það  saman  við 
harðæri  hjer  á  landi. 

Jeg  hef  nú  beut  ykkur  á  eitt  atriði,  sem  veldur 
því,  að  engum  manni,  sem  eptir  tekur,  dylst  það,  að 
Islendingar  eru  frjálsmannlegri  og  myndarlegri  menn 
yfirleitt  eptir  að  þeir  hafa  dvalið  nokkurn  tíma  í  Vest- 
urheimi  heldur  en  þegar  þeir  koma  þangað.  Það  er 
«kki  auðlegðin,  sem  gerir  það.  Jeg  geri  ekki  mikið  úr 
.auði  þeirra  yfir  höfuð.  En  lifnaðarhættir  þeirra  hafa 
allir  færzt  í  menningaráttina.  Og  margir  hafa,  þótt 
þ)eir  í  raun  og  veru  hafi  átt  lítið,  haft  mikið  undir 
höndum  og  með  því  vanizt  á  að  finna  til  þess,  að  starf 
þeirra  hefði  svo  og  svo  mikla  þýðingu,  og  að  því  fylgdi 
svo  og  svo  mikil  ábyrgð.  Og  úr  því  jeg  nefni  orðið 
»ábyrgð«,  dettur  mjer  í  hug  að  skjóta  því  inn,  að  mik- 
ill  munur  er  á  því,  hve  ríka  ábyrgðartilfinning  menn 
virðast  hafa  vestra  eða  hjer  gagnvart  fjöldskyldum  sín- 
um.  Það  má  næstum  því  svo  að  orði  kveða,  sem  sá 
fjölskyldumaður  sje  ekki  talinn  í  hóp  almennilegra 
manna  þar,  sem  ekki  hefur  þetta  frá  eins  til  fimm 
þúsund  dollara  lífsábyrgð;  og  fjöldi  einhleypra  manna 
þar  hefur  líka  tryggt  líf  sitt. 

Og  svo  má  ekki  gleyma  því,  þegar  ræða  er  um 
efnahaginn  í  þessu  sambandi,  að  þó  að  allt  fari  for- 
górðum,  sem  menn  hafa  aflað  sjer,    þá  láta  menn    þar 


14 

það  ekki  verða  til  þess  að  þrysta  sjer  saman  í  kuðung.. 
Menn  færa  sig  að  eins  lengra  út  á  sljettuna  með  þeirri 
meðvitund,  að  eptir  alltsaman  hafi  menn  þó  að  minnsta 
kosti  grætt  reynsluna,  og  standi  að  óllu  leyti  betur  að 
vígi  en  þegar  þeir  byrjuðu.  Jeg  hef  opt  haft  gaman 
af  að  lesa  blöð  Vesturheims  að  ny-afstóðnum  kosning- 
um,  einkum  blöð  þeirra  flokkanna,  sem  undir  hafa  orð- 
ið.  Næstum  því  undantekningarlaust  hafa  þau  kom- 
izt  að  þeirri  niðurstöðu,  að  í  raun  og  veru  hafi  þau 
sigrað,  talið  ósigur  sinn  »great  moral  victory«  (stór- 
kostlegan  siðferðislegan  sigur)  og  tekið  tafarlaust  að 
færa  lesendum  sínum  heim  sanninn  um  það,  að  úrslit- 
in  muni  verða  nokkuð  óðruvísi  við  næstu  kosningar. 
Það  er  holl  tilhneiging  þetta,  að  láta  ekki  hugfallast, 
og  Vestur-íslendingar  eru  áreiðanlega  farnir  að  fá  all- 
mikið  af  henni  frá  sínum  nyju  samlöndum.  Hjer 
heima  hafa  menn  miklu  minna  af  hehni,  og  aðal-úr- 
ræði  manna  hafa  venjulega  verið  þau,  ef  þeir  hafa 
komizt  í  verulegar  kröggur,  og'  ef  þeir  hafa  ekki  farið 
til  Ameríku,  að  fara  á  hreppinn,  og  verða  svo  á  hon- 
um  alla  sína  æfi. 

Annað,  sem  jeg  ætla  að  minnast  á  í  þessu  sam- 
bandi,  og  jeg  er  viss  um,  að  ekki  hefur  haft  litla  þyð- 
ing  í  sömu  áttina,  er  sú  aukna  menntun,  sem  Islend- 
ar  hafa  fengið  vestra  fram  yfir  það,  sem  allur  þorri 
þeirra  hefði  getað  gert  sjer  nokkra  von  um  á  Islandi. 
Jafnvel  í  því  einu,  að  fara  til  Ameríku,  liggur  svo  og 
svo  mikill  menntunarauki,  í  samanburði  við  það,  að 
sitja  allt  af  kyr  á  sömu  þúfunni  lengst  norður  í  höf- 
um.  Mundi  ekki  vera  menntunarauki  í  því  að  sjá  allt 
það    nytt,    sem  maður  sjer,  heyra  allt  það    nytt,     sem 


15 

maður  heyrir,  lifa  sig  að  meira  eða  miima  leyti  inn  í" 
nytt  þjóðlíf,  taka  upp  nya,  mamiaðri  lifnaðarhætti,. 
kynnast  af  eigin  sjón  og  reynd  nyju  þjóðfjelagsskipu- 
lagi,  fara  að  hugsa  nyar  hugsanir?  Mundi  ekki  vera 
menntunarauki  í  því  að  kynnast  nýjum  mönnum,  svo- 
og  svo  ólíkum  öllum  þcim  mönnum,  er  maður  hefur 
áður  sjeð?  Mundi  ekki  vera  menntunarauki  í  því,  að 
læra  að  meira  eða  minna  leyti  þá  tungu,  sem  jafnvel' 
þeir  málfræðingar,  sem  mesta  stund  hafa  lagt  á  forn- 
tungurnar,  segja  að  sje  fullkomnast  allra  tungna,  sem 
þjóðir  heimsins  hafi  nokkru  sinni  mælt  á,  tungu,  sem 
jafnframt  því  sem  hún  er  heimsins  praktiskasta  mál,  er  ein 
af  heimsins  allra  ágætusfrii  bókmenntatungum?  Skyldi 
ekki  þessi  viðkynning  við  nya,  vel  siðaða  menn,  og  sá 
fróðleikur,  sem  í  því  er  fólginn  að  læra  slíkt  mál,  sem 
enska  tungu,  gefa  mönnunum  nokkurn  hugarstyrk  og 
sjálfstraust. 

Og  svo  eru  alþyðuskólarnir.  I  því  efni  hefðu  ís- 
lendingar  hjer  mikið  af  Vesturheimsmönnum  að  læra. 
Ríkið  leggur  til  stórfje,  og  að  reghúegum  útkjálkum 
undanskikhim,  er  mjög  vandað  til  kennara.  011  til- 
sögn  er  þar  ókeypis,  og  þar  sem  langt  er  á  veg  komið, 
eins  og  t.  d.  í  Winnipeg,  eiga  unglingar  kost  á  8  ára 
tilsögn,  eða  rjettara  sagt,  hekkirnir  eru  8,  hverjum 
ætlað  eitt  ár,  en  nemendur  geta  setið  eptir.  Hugsan- 
in,  sem  þar  ríkir,  er  sú,  að  fyrst  og  fremst  sje  það' 
alþýða  manna,  sem  eigi  heimting  á  því,  að  ríkið  sjái 
henni  fyrir  auðveldum  menntunarskilyrðum,  enda  sje 
heill  ríkisins  fremiir  undir  því  komin  en  nokkru  öðru> 
að  hún  menntist.  Hitt  verði  að  sitja  á  hakanum,  að 
koma     upp     menntastofnunum     fyrir     einstaka    menn 


16 

■eða  einstakar  stjettir  manna,  og  margir  telja  það  jafn- 
vel  alveg  rangt,  að  gera  það  af  almennings  fje.  Eins 
og  þið  sjáið,  er  þessi  hugsunarháttur  þver-öfugur  við 
þann  sem  hjer  hefur  ríkt.  Og  örðugt  mundi  verða 
að  koma  Vesturheimsmönnum  skilning  um  það,  að 
í  landi,  þar  sem  alþyðumenntunarmálið  er  svo  hlægilega 
skammt  á  veg  komið,  að  ekki  eru  nema  sárfáir  menn 
til,  sem  knnna  almennilega  að  kenna  börnum  að  lesa, 
skrifa  og  reikna,  og  þar  sem  hver  fátæklingur  verður 
að  kaupa  slíka  tilsögn  dyrum  dómum  eða  þá  þiggja 
af  sveit  —  að  þar  sje  háskúli  aðal-menntunar-h'fs- 
nauðsynin.  —  Þessa  skóla  hafa  íslendingar  vestra  yfir 
höfuð  hagnytt  sjer  pryðilega.  <)g  það  er  ekki  ljeleg 
menntun,  sem  þar  má  fá,  þar  sem  skólarnir  eru  lengst 
á  veg  komuir,  eins  og  geta  má  nærri,  þar  sem  náms- 
tíminn  er  jafn-langur  og  kennararnir  eru  hámenntaðir 
menn,  sem  allir  hafa  lært  að  kenna  í  því  landi,  scra 
•einna  lengst  mun  vera  komið  í  þeirri  námsgrein.  Enda 
er  synilega  að  reka  að  því,  að  takmarkah'nan  milli 
hinna  svokölluðu  »lærðu«  og  »ólærðu«  manna  þurkist 
út,  og  að  meðal  Vestur-íslendinga  verði  svo  og  svo 
margt  af  körlum  og  konum  í  öllum  atvinnugrcinum, 
sem  fengið  hafi  svo  notadrjúga  skólamenntun,  að  ekki 
mundi  verða  litið  niður  á  það  fólk,  hvað  menntaða 
samvistamenn  sem  það  kynni  að  fá  á  lífsleiðinni.  — 

Og  það  þarf  ekki  skólagengna  fólkið  til.  Hvíklar- 
tíminn  frá  störfunum  er  svo  langur,  að  mikill  tími 
verður  afgangs  til  lesturs.  Og  þar  er  hann  líka  af 
mörgum  notaður  til  lesturs.  Það  er  næstum  því  ótrú- 
legt,  hvað  margir  Vestur-íslendingar  lesa  mikið.  Vestur- 
íslenzku  vikuhlöðin   eru  á  flestum    heimilum,    keypt  af 


17 

hjer  nm  bil  10.  hverju  mannsbarni,  hvort  um  sig. 
Svo  er  aragrúi  af  mönnum,  sem  heldur  blöð  á  ensku, 
sem  koma  út  á  hverjum  degi,  og  auk  þess  er  mikið 
haldið  af  norsk-amerískum  blöðum.  Svo  bætist  þar 
við  bókalestur,  sem  er  mjög  mikill,  sumpart  vegna 
þess  hve  afar-ódyrar  alþýðu-útgáfur  af  bókum  eru  þar 
í  landi.  Og  það  er  síður  en  ekki  einkum  bókaruslið 
sem  lesið  er.  Jeg  þekki  menn,  sem  hafa  komið  til 
Vesturheims  fullorðnir,  án  þess  að  kunna  nokkurt  orð 
í  enskri  tungu,  aldrei  hafa  komið  í  neinn  skóla,  en 
allt  af  verið  að  vinna  fyrir  sjer,  menn,  sem  verja  sín_ 
um  frístundum  framar  öðru  til  þess  að  lesa  hin  ágæt- 
ustu  rit  enskra  og  amerískra  rithöfunda,  eða  rit  ann- 
ara  snillinga  þydd  á  ensku,  og  eru  vaknir  og  sofnir  í 
að  hugsa  og  tala  um  sumt  af  því  dypsta  og  dyrðleg- 
asta,  sem  mannsandiim  hefur  framleitt.  —  Mjer  dettur 
í  hug  að  segja  frá  því  í  þessu  sambandi,  rjett  til  dæmis, 
að  einn  af  þessum  allsendis  óskólagengnu  mönnum 
skrifar  mjer  í  sumar,  að  það  fallegasta,  sem  hann  hafi 
nú  lesið,  síðan  við  skildum,  sje  »Maud«  eptir  Tennyson. 
»Maud«  er  eitthvað  200 — 300  erinda  kvæði,  á  þungri 
ensku,  en  ef  til  vill  fegurstu  ljóðin,  sem  Tennyson 
hefur  ort.  Mjer  leik\ir  grunur  á,  að  sá  piltur  hefði 
lesið  einni  góðu  bókinni  færra,  ef  hann  hefði  allt  af 
veriðkyrhjerheima.  Og  mjer  leikur  jafnframt  grunur  á,  að 
sumir  )>lærðir«  menn  hjer  á  landi  mundu  kynoka  sjer 
við  að  leggja  út  í  að  lesa  sumt,  sem  bæði  hann  og 
margir  aðrir  alþyðumenn  lesa  þar. 

Og  svo  ætla  jeg  að  minnast  á  eitt  atriði,  sem  jeg 
er  sannfærður  um,  að  ekki  á  hvað  minnstan  þátt  í  því, 
að  sá  menningarbragur  er  kominn  á  Vestur-íslendinga, 

2 


18 

sem  jeg  hef  nú  verið  að  tala  nm.  Það  er  það,  að  þar 
vestra  er  algert  borgaralegt  jafnrjetti.  Jeg  skal  skjóta 
inn  tveim  dæmnm  til  skyringar.  Annað  gerðist  á 
póstskipinn  danska-íslenzka  á  höfn  einni  í  Færeyjum. 
Þokkalega  búinn  bóndamaðnr,  en  í  færeyskum  þjóð- 
búningi,  kom  út  á  skipið  og  spnrði  eptir  )>hovmeistaran- 
nm«.  Honnm  var  vísað  á  hann  inni  í  reykingaherberg- 
inn  á  1.  káetn.  Færeyingnrinn  rífur  ofan  skotthúfnna 
og  spyr  »hovmeistarann«,  hvort  hann  mætti  vera  svo 
djarfur,  að  spyrja  hann,  hvort  hann  vildi  vera  svo 
góður,  að  gera  sjer  þann  greiða,  að  selja  sjer  tvær 
hálfflöskur  af  Öli.  Já,  »hovmeistarinn«  vildi  vera  8VO 
góður,  —  en  manninum  var  bannað  að  drekka  þetta 
öl  sitt  annars  staðar  en  á  2.  káetu,  og  þangað  varð 
hann  að  labba  með  það,  aptast  úr  skipinu  og  frenist 
fram  í  það.  Hitt  atvikið  gerðist  hjer  í  Reykjavík 
meðan  jeg  var  í  skóla.  Danskur  maður  hafði  komið 
upp  hótelli  hjer,  og  einn  af  merkustu  bændunum  á 
Suðurlandi,  Kristinn  í  Engey,  kom  þangað  inn  til  þess 
að  fá  sjer  glas  af  öli.  Hann  settist  óumtalað  inn  í 
stofu,  sem  heldri  gestum  var  ætlað  að  sitja  í,  og  cin 
af  hótellsstúlkunum  færði  honuni  drykkinn  þangað. 
En  svo  kom  húsráðandinn  von  bráðara  með  öndina  í 
hálsinum  og  reistur  mjög,  og  sagði  honum,  að  hann 
yrði  að  færa  sig  með  glasið  sitt  inn  í  dónastofnna. 
Kristinn  þverskallaðist,  kvaðst  hafa  borgað  sinn  drykk,, 
og  sagðist  mundu  sitja  kyr.  Hnsráðandinn  sagði,  að 
dónum  á  íslenzkum  skóm  væri  ekki  ætluð  þessi  stofa, 
og  ætlaði  að  flytja  Kristinn  með  valdi.  Það  fóru  svo 
leikar  í  þetta  skipti,  að  veitingamaðurinn  þakkaði  sín- 
um  sæla  að    komast  lífs    út  úr    þessari     heldri  manna 


19 

stofu  sinni,  og  Kristinn  lauk  við  að  sötra  úr  glasi  sínu  í 
næði.  En  lang-flestir  íslenzkir  alþýðumenn  mundu  nú 
hafa  flutt  sig,  og  þakkað  fyrir,  að  fá  að  vera  einhvers 
staðar  innan  fjögra  veggja,  meðan  þeir  voru  að  drekka 
það  ól,  sem  þeir  höfðu  sjálfir  borgað.  Þar  sem  sá 
bragur  er  á  þjóðlífinu,  að  jafn-miklir  peningar  manna 
eru  ekki  jafn-góðir,  af  því  að  mennirnir  stunda  mis- 
munandi  atvinnu,  þar  er  ekki  borgaralegt  jafnrjetti. 
Vestur-íslendingar  mundu  ekki  taka  slíku  með  þökkum, 
því  að  þeir  eru  því  óvanir.  Hvers  vegna  getur  slíkt 
ekki  komið  fyrir  þar  í  landi?  Það  stendur  svo  á  því, 
að  það  er  einmitt  eitt  hið  dyrðlegasta  ágæti  þess  lands, 
að  allt  heiðarlegt  starf  er  í  raim  og  veru  jafn-mikils 
virt,  og  það  er  tryggingin  fyrir  borgaralegu  jafnrjetti. 
Fyrir  því  er  engin  önnur  trygging  í  veröldinni.  Það 
jafnrjetti  verður  ekki  tryggt  með  stjórnarskrá  nje 
öðrum  lagaboðum.  I  Vesturheimi  er,  bókstaflega  að 
skilja,  ekkert  heiðarlegt,  þarft  verk  til,  sem  þyki  ó- 
samboðið  nokkru  prúðmenni,  karli  eða  konu,  svo  fram- 
arlega  sem  því  sje  ekki  samfara  of  mikil  líkamleg  á- 
reynsla.  Jeg  hafði  heyrt  þetta  og  mundi  það,  þegar 
jeg  kom  til  Ameríku.  En  jeg  komst  brátt  að  því,  að 
í  raun  og  veru  hafði  það  verið  utanaðlærð  þekking, 
sem  ekki  hafði  komizt  inn  í  meðvitundina.  Jeg  skildi 
það  fyrst  til  fulls  einn  sunnudagsmorgun,  þegar  jeg 
sá  unga  og  efnaða  frú,  forkunnar  fríða,  vera  að  sækja 
vatn  í  fötum.  Það  var  komið  rjett  að  kirkjutíma  og 
hún  var  komin  í  silkikjól,  og  þá  fyrst  hafði  hún  syni- 
lega  tekið  eptir  því,  að  húsið  var  vatnslavist.  Vat^s- 
sókn  til  heimilisins,  hirðing  á  hestum  og  hesthúsum, 
kúm  og  fjósum  o.  s.  frv.  eru  störf,     sem  enginn  prest- 

2* 


20 

tir,  enginn  málafærslumaður,  enginn  borgarstjóri,  enginn 
dómari,  enginn  stórkaupmaður  fyrirverður  sig  fyrir  að 
inna  af  hendi,  hvenær  sem  þörf  gerist.  Af  þessu  mun 
ykkur  geta  skilizt,  hve  mjög  vinnan  er  þar  í  heiðri 
höfð.  Og  að  hafa  vinnuna  í  heiðri  er  það  sama  sem 
að  hafa  þá  í  heiðri,  sem  vinnuna  inna  af  hendi.  Þar 
er  óþekkt  að  gera  stjettanmn  á  mönnum  í  viðskiptum 
og  umgengni.  Þar  stendur  maður  jafnt  að  vígi  með 
að  fá  sig  fljótt  afgreiddan  í  búð,  hvort  sem  maður  er  hátt 
eða  lágt  settur  í  mannfjelaginu.  Þar  er  ekki  sá  siður 
að  þjera  heldri  menn  en  þúa  undirtyllurnar.  Þar  þætti 
nokkuð  kynlegt  og  illa  upp  alið  ungmenni,  sem  legði 
í  vana  sinn  að  tala  jafn-fyrirlitlega  um  vinnukonur 
eins  og  tíðkaðist  hjer  í  latínuskólanum,  þegar  jeg 
þekkti  þar  til.  Enda  er  sannast  að  segja,  að  þar 
hefur  maður  opt  ástæðu  til  að  láta  sjer  koma  til  hug- 
ar  orð  Hallgríms  Pjeturssonar:  »Þú  veizt  ei  hvern  þú 
hittir  þar,  heldur  en  þessir  Gyðingar«.  Þar  ber  ekki 
ósjaldan  við,  að  verkmaðurinn,  sem  gengur  að  strit- 
vinnu,  sje  betur  menntur  og  siðaður  en  verkveitandinn, 
og  vinnukonan  sannarlegra  hefðarkvendi  en  húsmóðir 
hennar. 

Það  sem  jeg  hef  sagt  hjer  á  undan  um  efnahag 
Vestur-íslendinga,  menntun  þeirra  og  borgaralegt  jafn- 
rjetti,  hef  jeg  minnzt  á  í  sambandi  við  hina  ytri  fram- 
komu  þeirra,  talið  það  sem  nokkur  þeirra  atriða,  er 
hafi  valdið  því,  að  þeir  hafi  orðið  frjálslegir  menn. 
Nærri  má  geta,  að  þetta  hafi  líka  leitt  til  nokkurrar 
breytingar  á  hinu  innra  lífi  þeirra.  Og  jeg  skal  taf- 
arlaust  taka  það  fram,  að  aðalbreytingarnar,  sem  mjer 
virðist  um  vera  að    ræða  í  því  efni,  eru  í  því  fólgnar, 


21 

hvað  Vestur-íslendingar  eru  farnir  að  láta  málefnin, 
prinsípin,  verða  rík  í  huga  sínum,  hvað  þeir  eru  farnir 
að  gera  sjer  það  Ijóst,  að  hver  um  sig  sje  partur  af 
stærri  heild,  sem  þeir  eigi  skyldur  við  að  rækja,  með 
öðrum  orðum,  hvað  þeir  eru  orðnir  fjelagslyndir  menn. 
Mörgum  kann  að  þykja  þetta  kynleg  staðhæfing;  menn 
eru  orðnir  því  svo  vanir,  að  kvartað  sje  um  ófjelags- 
lyndið  meðal  íslendinga,  og  meðal  þeirra  sem  kvartað 
hafa  hef  jeg  stundum  sjálfur  verið.  En  menn  mega 
ekki  láta  slíkt  villa  sig.  Þegar  barizt  er  fyrir  einhverju, 
hvað  sem  það  nú  er,  þá  ber  eðlilega  meira  á  ágrein- 
ingnum  við  þá  sem  á  móti  manni  eru  en  á  samkomu- 
laginu  við  þá  sem  með  manni  eru.  Á  hverjum 
einasta  vígvelli  heimsins  er  hugsað  meira  um  að  fella 
andstæðingana  en  að  lofa  fylgismennina.  Það  er  svo 
sem  auðvitað,  að  það  sem  jeg  hef  sagt  hjer  á  undan 
um  áhrifin  af  bættum  efnahag,  aukinni  menntun  og 
borgaralegu  jafnrjetti  á  ekki  við  alla  Vestur-íslendinga. 
Sumir  hafa  ekki  fyrir  þetta  orðið  háttprúðari  menn, 
heldur  hrokagikkir,  langtum  óskemmtilegri  menn  en  ef 
þeir  hefðu  alltaf  setið  í  hinni  kröppustu  kreppvi  lítilmagn- 
ans.  Og  alveg  eins  er  með  það  sem  jeg  er  nú  að  tala 
um.  Það  er  enn  til  meðal  Vestur-íslendinga  allt  of 
mikið  af  eintrjáningum  og  sjervizkuseggjum,  mönnum, 
sem  ekki  vilja  virða  nokkxirt  mál,  hvað  dyrmætt  og 
heilagt  sem  það  kann  að  vera,  þess,  að  hugsa  um  það 
eins  og  skynsemi  gæddum  mönnum  sæmir,  því  síður 
þess,  að  leggja  nokkuð  í  sölurnar  fyrir  það.  En  það 
er  svo  fyrir  þakkandi,  að  það  eru  ekki  þeir,  sem  setja 
svipinn  á  líf  Vestur-íslendinga.  Og  jeg  er  einmitt  að 
tala  um  þá  sem  setja   svipinn    á    lífið  þar.     Jeg  er  að 


22 

tala  um  það,  hvernig  Vestur-íslendingar  komi  mönnum 
fyrir  sjónir,  þegar  menn  virða  þá  fyrir  sjer  sem  heild, 
athuga  hleypidómalaust  og  ástríðulaust  hina  opinberu 
framkomu  þeirra  i  he.il d  sinni.  Og  þegar  litið  er  á  Vestur- 
Islendinga  frá  því  sjónarmiði,  held  jeg  að  sanngjarnir 
menn  verði  að  kannast  við,  að  þrátt  fyrir  allar  misfellurnar 
hafi  þeir  reynzt  prinsípamenn  og  fjelagslyndir  menn. 

Og  þá  verður  hluttaka  þeirra  í  pólitíkinni  fyrst  fyr- 
ir  mjer.  Jeg  ætla  ekki  að  fara  að  gera  neitt  lítið  úr 
pólitík  landa  minna  hjer  heima,  en  almenn  umkvörtun 
er  það,  að  þingmannskosningar  fari  hjer  opt  fram 
fremur  eptir  persónum  en  prinsípum.  Og  kynlegar 
sögur  eru  sagðar  af  sumum  kjörfundunum,  eins  og  t. 
d.  þessi:  Kjósandi  er  spurður,  hvern  hann  ætli  að 
kjósa.  »Jeg  ætla  að  kjósa  þennan,  sem  hann  Pjetur 
bað  mig  að  kjósa.  Ætli  hann  hafi  ekki  eins  gott  vit 
á  því  eins  og  hver  annar,  hver  muni  vera  beztur?« 
Og  það  leikur  jafnvel  orð  á  því,  að  kjósendur  hafi 
sumstaðar  komið  upp  að  kosningarborðinu  án  þess  að 
vita  nafnið  á  því  þingmannsefni,  sem  þeir  ætluðu  aö 
kjósa,  og  hafi  að  eins  sagt  þar,  að  þeir  ætluðu  að 
kjósa  þann  sem  hann  Pjetur  á  Hóli  hefði  kosið.  Eitt 
atriði  sjerstaklega  bendir  mjer  á,  að  eitthvað  muni 
hæft  í  þessum  sögum.  Eins  og  ykkur  er  kunnugt, 
hefur  komið  til  orða  á  alþingi,  að  breyta  kosningalög- 
unum  í  þá  átt,  að  hafa  marga  kjörstaði  í  hverju  kjör- 
dæmi,  einn  í  hverjum  hreppi,  að  mig  minnir.  Mjer 
skilst  sem  þetta  nymæli,  sem  í  augum  hvers  Ameríku- 
manns  mundi  vera  alveg  sjálfsagt,  hafi  einkum  strand- 
að  á  því,  að  margir  hyggnir  menn  og  kunnugir  hafi 
óttazt,  að  því  mundi  verða  samfara  enn  meira  prinsíp- 


23 

leysi  í  kosningum  en  nú  á  sjer  stað,  og  að  hver  hrepp- 
ur  mundi  verða  að  burðast  með  sitt  þingmannsefni. 
Jeg  held,  að  svo  framarlega  sem  slík  hræðsla  sje  ann- 
að  en  hngarburður,  muui  engum  óvilhöllum  manni,  sem 
til  þekkir,  gcta  blandazt  hugur  um  það,  að  íslending- 
um,  sem  vestur  hafa  flutt,  hafi  aukizt  pójitískur  þroski 
við  dvöl  sína  þar  í  landi.  Vitanlega  má  nú  yinislegt 
finna  að  hluttöku  sumra  þeirra  í  pólitíkinni,  enda  er 
það  sannarlega  ekki  að  undra,  ekki  eldri  en  margir 
þeirra  enn  eru  þar  í  landinu.  En  hvað  sem  því  líður, 
þá  væri  mjög  ranglátt  að  neita  því,  að  aðallega  skipt- 
ist  þeir  nú  orðið  eptir  þeirri  hugmynd  og  sannfæring, 
sem  þeir  hafa  fengið  um  málefmn.  Og  það  verð  jeg 
að  segja  um  viökynning  mína  af  hluttöku  Vestur-ís- 
lendinga  í  pólitíkinni,  að  jeg  hef  á  hinum  síðari  árum 
verið  standandi  hissa  á  áhuganum,  sem  komið  hefur  £ 
ljós  hjá  þessum  mönnum,  sem  eru  þó  óneitanlega  enn 
útlendingar  í  framandi  landi,  eins  og  jeg  hef  áður  sagt. 
Þau  eru  ekki  mörg,  íslenzku  atkvæðin,  sem  ekki  hafa 
komið  fram  við  þingkosningar,  þar  sem  jeg  þekki  til. 
Og  sjaldan  hafa  Winnipeg-Islendingar  átt  svo  miklu 
húsnæði  yfir  að  ráða,  að  ekki  hafi  orðið  að  fara  mjög 
illa  um  marga  fyrir  þrengsla  sakir,  þegar  talað  hefur 
verið  við  þá  um  pólitík. 

Mjer  detta  í  hug  tvö  dæmi  um  áhuga  þann,  sem 
Vestur-íslendingar  hafa  sýnt  við  kosningar.  Við  fylk- 
isþingskosningarnar  í  Manitoba  sumarið  1892,  áttu 
tveir  Islendingar  í  Winnipeg  atkvæði  í  Selkirk,  sem  er 
eitthvað  þingmannaleið  þaðan.  Það  voru  óbreyttir  al- 
þyðumenn,  sem  engan  hag  gátu  haft  af  úrslitunum  um 
fram  hverja  aðra    borgara  fylkisins.      Þeir    ætluðu  með 


24 

járnbrautarlest  kveldið  fyrir  kosningadaginn,  en  urðu 
of  seint  fyrir  til  að  ná'  í  hana.  Hellirigning  var  og 
hafði  verið  allan  daginn  og  vegir  hinir  verstu.  En  þeir 
ljctu  það  ekki  aptra  sjer,  heldur  gengu  allan  þennan 
veg  um  nóttina  til  þess  að  niissa  ekki  af  atkvæði  sími. — 
Sambandsþingskosningar  fóru  fram  í  Canada  snemma  í 
marz  1891.  íhaldsflokkurinn,  sem  sat  við  völdin  og 
situr  eiin,  hafði  yfirleitt  auðmennina  á  sínn  bandi,  og 
}>eir  ljetu  óspart  fje  af  hendi  rakna  til  kosningabarátt- 
unnar.  Aptur  á  móti  voru  stjórnarandstæðingarnir, 
líberali  flokkurinn,  svo  að  scgja  fjelausir.  Stjórnar- 
sinnar  höfðu  veður  af  því,  að  Islendingar  í  Argyle- 
nylendunni  mundu  vera  sjer  lítt  sinnandi,  og  til  þess 
að  gera  þeim  sem  örðngast  fyrir  með  að  sækja  kosn- 
inguna  var  kjörstaður  ákveðinn  svo  fjarri  þeim  sem 
við  varð  komið,  og  sumir  þeirra  áttu  eitthvað  20  cnskra 
mílna  ferð  fyrir  höndum,  til  þess  að  geta  neytt  at- 
kvæðisrjettar  síns.  Svo  kom  kosningadagnrinn.  Frost 
var  afarhart  og  auk  þess  kafald.  En  þeir  komu  samt 
sem  áður,  íslendinganiir,  hvcr  cinn  og  einasti  maður, 
sem  á  kjörskrá  stóð,  eitthvað  80 — 90  manns,  og  þar  á  með- 
al  örvasa  gamalmenni.  Og  allir  greiddu  þcir  atkvæði  á 
einn  veg,  móti  stjórninni  og  auðvaldinu. 

Svo  eru  kirkjumálin.  Jeg  fæ  með  engu  móti  bet- 
ur  sjeð,  en  að  þau  eigi  að  verða  Vestur-Islendingum 
til  sóma  í  augum  allra  sanngjarnra  manna,  og  beri 
vitni  um  allmikla  sannfæringarfestu  og  fjelagslyndi. 
Jeg  skal  fyrst  nefna  Únítarana.  Það  er  viðurkennt  af 
ó'Ilum,  að  mjög  sterk  vmítarisk  alda  velti  fyrir  ísland 
um  þessar  mundir.  Engum  lifandi  manni  hjer  virðist 
þó  koma  til  hugar,  að  ganga  í  bandalag  með  þá  sann- 


25 

færing  sína  og  stofna  Unítara.söfnuð.  Vestra  gera  þeir 
það,  og  það  er  virðnlegt  fyrirtæki.  Anðvitað  kveðnr 
mest  að  kirkjnmálnm  Liiterstrúarmannanna,  og  jeg  get 
í  ehm  orði  sagt,  að  jeg  ber  virðingn  fyrir  allri  þeirri 
viðleitni,  sem  þar  hefnr  fram  komið.  Jeg  ber  virðingn 
fyrir  vestnr-íslenzkn  lnterskn  prestnnnm,  sem  flestir 
hefðn  getað  átt  kost  á  starfi,  sem  bæði  hefði  verið  náð- 
ugra,  betnr  lannað  og  betnr  þakkað  en  það  starf,  sem 
þeir  hafa  valið  sjer  meðal  landa  sinna  á  sljettnnum  í 
Norður-Ameríku.  Fyrir  allt  staglið  um  ofstæki  þeirra 
gef  jeg  ekki  tnskilding.  Þeir  hafa  ekkert  til  saka  unn- 
ið  annað  en  halda  fram  á  þaim  hátt,  sem  samvizka 
þeirra  hefur  boðið,  og  á  líkan  hátt  og  gert  mundi  hafa 
verið  af  fulltrúum  annara  kirkjuflokka  þar  í  landi,  því 
máli,  sem  þeir  telja  helgast  og  dyrmætast  allra  mál- 
efna.  En  jeg  veit  og  jeg  held  líka,  að  flestir  aðrir 
vestra  viti  það,  að  þeir  leitast  við  bæði  að  fá  sig  til 
að  elska  alla  menn  og  að  virða  allt  gott  og  virðingar- 
vert  hjá  öllum  möimum,  hvað  sem  öllum  ágreiningsatrið- 
uin  líður.  Og  jeg  ber  virðingu  fyrir  hitersku  söfnuðun- 
um,  semífrumbylino-sskapnum  hafa  lagtþað  á  sig  af  frjáls- 
um  vilja,  auk  svo  margs  annars,  að  reisa  kirkjur  fyrir  upp- 
hæðir,  semnema  tugumþnsunda  af  dollurnm.  Ogþegar  jeg 
hugsa  um  kirkjuþingin  vestnr-íslenzku,  þar  sem  fátæk- 
ir  bændur  taka  sig  upp  frá  störfum  sínum  og  fara 
langar  leiðir  með  miklum  kostnaði  til  þess  að  ræða 
mörgum  dögnm  saman  um  andleg  mál,  þá  getur 
mjer  ekki  annað  en  komið  til  hugar  til  samanburðar 
synodus,  sem  lengst  af  hefur  ekki  haft  annað  umtals- 
efni  en  skipting  á  fáeinnm  krónum  milli  fáeinna  presta 
ekkna  —  og  svo  hjeraðafundimir,  sem  víða  verða    ekki 


26 

•einu  sinni  haldnir,  af  því  að  prestar  og  safnaðafulltrú- 
ar  fást  ekki  til  að  verja  til  þeirra  einum  einasta  degi 
uf  árinu.  Það  má  vitanlega  finna  miklar  afsakanir  fyr- 
ir  slíkri  deyfð,  en  munurinn  er  auösær. 

Jeg  hef  verið  spurður  að  því  hjer  heima,    hvernig 

•  eiginlega  standi  á  öllu  »kirkjuþrefinu«  þar  vestra.  Hjer 
heima  eru  þeir  sjálfsagt  margir,  sem  ekki  skilja  það, 
að  mönnum  skuli  geti  orðið  jafn-skrafdrjúgt  um  kirkju 
-og  kristindóm  eins  og  Vestur-Islendingum.  Jeg  skal 
kannast  við  það,  að  mjer  hefur  stundum  þótt  nokkuð 
mikið  af  því  tali  þar  vestra,  ekkert  síður  í  daglegum 
ræðum  manna  en  í  ritum.  Það  cr  ekki  laust  við  að 
vera  óviðfeldið  fyrir  minni  tilfinning,  að  sjá  og  heyra 
menn  standa  inni  í  búðum  og  úti  á  strætum  og  gatna- 
mótum  og  dispútera  um  guð  og  eilífðina.  Og  slíkt  var 
ekki  mjög  sjaldgæft  þar  vestra.  En  ekki  er  »kirkju- 
þrefið«    þar  vestra  orsaka-  eða  ástæöulaust    fremur    en 

•  annað,  scm  við  ber  í  heiminum. 

»Þrefið«  svokallaða  orsakast  auðvitað  að  mjög 
miklu  lcyti  af  þeirri  mjög  svo  cinbcittu  mótspyrnu, 
sem  þar  hefur  risið  upp  gegn  kirkju  og  kristindómi. 
Mónnum  hefur  verið  nauðugur  einn  kostur  að  verja 
sig,  verja  sannfæring  sína  og  annara,  sem  halda  fast 
við  kristna  trú.  En  svo  hefur  kirkjan  þar  víðtækíiri 
þj^ðing  fyrir  menn  heldur  en  t.  d.  hjcr  heima.  Af 
því  að  öll  hin  kirkjulegu  fyrirtæki  þciiTa  cru  byggð  á 
frjálsum  framlögum,  vcrða  þau  fyrirtæki  mönnum 
næstum  því  að  segja  ótrúlega  hjartfólgin.  Og  cins  og 
þið  getið  skilið,  hefur  það  ekki  litla  þyðingn  fyrir 
nicnn,  þótt  ckki  sje  litið  á  annað  en  fjárbagshliðina 
>eina,    hvort    margir    eða    fáir  fást  til  að   sinna    sb'kum 


27 

fyrirtækjum.  Og  svo  stendur  langmest  af  samkomu- 
og  skemmtanalífi  kirkjumanna  þar  í  landi  beint  í  sam- 
bandi  við  kirkjuna;  og  það  verð  jeg  að  segja,  að  það 
hefur  verið  gróði  en  ekki  tjón.  Með  því  að  neyta 
allra  krapta  til  þess  að  gera  þessar  samkomur  sem 
mest  menntandi,  með  vönduðum  fyrirlestrum  og  fjör- 
ugum  kappræðum  xim  guðfræðisleg,  söguleg,  bókmennta- 
leg,  sóciöl  og  pólitisk  efni,  með  gáfulegum  upplestri, 
sem  er  rjett  á  takmörkum  leikíþróttarinnar,  með  góð- 
um  söng  og  ágætum  hljóðfæraslætti,  þar  sem  alþyðu 
manna  opt  hefur  verið  gerður  kostur  á  að  heyra  hið 
bezta,  sem  helztu  tónskáldasnillingar  veraldarinnar  hafa 
framleitt,  hefur  kirkjunni  í  Vesturheimi  —  jeg  á  þar 
við  kristna  kirkju  þar  í  landi  í  heild  sinni  —  tekizt 
-að  fá  stórkostlega  þyðing  fyrir  allt  hugsunar-  mennt- 
unar-  og  menningarlíf  þjóðarinnar,  opna  nytt  útsyni 
fyrir  alþyðunni  og  beina  ánægju  hennar  á  æðri  leið  — 
að  jeg  hygg  —  en  títt  er  í  nokkru  öðru  landi.  Þeim 
sem  kynnu  að  þykja  fróðlegt  að  kynna  sjer  þessa  hlið 
á  amerísku  kirkjulífi  get  jeg  vísað  á  góða  en  stutta 
grein  iim  það  efni  í  norska  tímaritinu  »Kringsjaa« 
eptir  ritstjórann.  Auðvitað  er  vestur-íslenzka  kirkjan 
skammt  komin  áleiðis  í  þessari  grein  í  samanburði  við 
systur  sínar  þar  í  landi.  Því  veldur  frumbylingsskap- 
uriim.  En  hún  hefur  fyrirmyndina  að  keppa  eptir,  og 
hún  gerir  það  líka  eptir  föngum. 

Svo  er  kirkja  Vestur-íslendinga  einn  öflugasti  vörð- 
urinn  fyrir  þjóðerni  þeirra  þar  í  landi.  Það  mun  öllum 
geta  skilizt  að  það  hefur  ekki  smávægilega  þyðing  fyr- 
ir  viðhald  íslenzkrar  tungu  þar  vestra,  að  prjedikaðsje 
á  íslenzku  á  hverjum  sunnudegi,  ungmennin  sjeii  upp- 


2$ 

frædd  í  kristindómnum  á  úslenzku  og  að  fólk  hænist 
að  öllu  því  íslenzka  samkvæmislífi,  sem  stendur  í  sam- 
bandi  við  kirkjuna.  Um  þetta  síðasta  atriði,  afstöðu 
Vestur-íslendinga  við  þjóðerni  sitt  og  ættjörð,  verð  jeg 
að  fara  nokkrum  orðum  að  endingu. 

Vestur-Islendingar  voru  nokkra  stund  að  átta  sig 
til  fulls  á  því  atriði,  enda  var  það  og  eðlilegt.  Fram- 
an  af  lenti  líf  þeirra  svo  að  segja  eingöngu  í  því,  að 
koma  ár  sinni  nokkurn  veginn  fyrir  borð  í  efnalegu 
tilliti.  Opinberar  umræður  um  málefni  þeirra  áttu  sjer 
svo  að  segja  ekki  stað  þeirra  á  meðal,  hugsjónirnar 
lágu  í  þagnargildi  og  tækifærið  var  því  lítið  til  að 
glæða  þær.  Að  hinu  leytinu  fannst  fæstum  þeir  hafa 
sjerlega  mikils  að  sakna,  þegar  þeir  kvöddu  ættjörð- 
ina.  Og  þeir  ráku  sig  bráðlega  á  það,  að  sumt  af  því 
sem  þeir  höfðu  haft  með  sjer  þaðan  varð  ekki  sjerlega 
notasælt.  011  sú  vinnuaðferð,  sem  þeir  höfðu  áður 
lært,  varð  að  hreytast.  Fatnaðurinn  varð  að  hrcytast; 
kvennfólkið  gat  ekki  haldið  áfram  með  skotthúfurnar 
sínar,  ef  það  var  ekki  staðráðið  í  því  að  verða  stöðugt 
að  athlægi.  Nafna-tilhögunin  varð  að  breytast.  Fólk 
gat  ekki  haldið  áfram  afi  kalla  sig  syni  og  dætur  feðra 
sinna  mann  fram  af  mauni,  ef  það  átti  ekki  að  neyð- 
ast  til  að  vera  allt  af  öðruhvoru  að  halda  langa  fvr- 
irlcstra  yfir  þarlendum  mönnum  til  þess  að  konia  þeim 
í  skilning  um  þessa  íslenzku,  mjög  svo  óhandhægu  og 
álapjialegu,  sjervizku.  Og  íslenzk  txmga  var  mönnum 
síður  en  ekki  einhlít.  Mörgu  þurfti  að  breyta.  En 
meim  höfðu  engar  meginreglur  eptir  að  fara,  og  flest 
varð  af  handahófi,  eptir  því  sem  hver  var  lyntur. 
Þcsíí  vegna  kom  t.  d.  upp   sá    ruglingur  á  nófnum    Is- 


lendinga  vestra,  sem  margir  yðar  hafa  sjálfsagt  heyrt 
getið  um.  Það  virtist  svo  um  tíma,  sem  íslenzkt  þjóð- 
erni  í  Vesturheimi  væri  í  mikilli  hættu,  og  það  var 
farið  að  bóla  á  því,  að  menn  skömmuðust  sín  fyrir  að 
vera  íslendingar. 

Svo  var  það,  að  ættjarðarástin,  sem  hafði  legið  í 
blundi,  ef  til  vill  frá  bamæsku  mannanna,  raknaði  úr 
rotinu  og  tók  í  taumana.  Mönnum  fór  að  renna  blóð- 
ið  til  skyldvinnar.  Menn  fóru  að  sjá,  að  það  væri' 
drengilegra  og  myndarlegra,  að  leitast  við  að  gera 
þjóðerni  sitt  svo  gildandi  þar  í  landi,  sem  framast 
væri  unnt,  en  að  láta  sogast  ofan  í  hringiðu  þarlends 
þjóðlífs,  án  þess  nein  merki  sæjust  þess,  sem  menn 
höfðu  áður  verið.  Mönnum  fór  að  verða  það  ljóst,  a?J 
þrátt  fyrir  alla  fátæktina  áttu  menn  ymislegt  í  sinni 
andlegu  eigu,  sem  var  svívirðing  að  tyna.  Nú  fóru 
menn  líka  að  standa  mun  betur  að  vígi,  því  að  bæði 
komu  upp  allstór  blöð  og  töluvert  samkomulíf.  Ekk- 
ert  tækifæri  var  nú  látið  ónotað  til  að  vekja  ástina  á 
Islandi  og  virðinguna  fyrir  íslenzku  þjóðerni.  Og 
mönnum  fór  að  skiljast  það,  að  það  væri  hlægilegt  að 
vilja  ekki  standa  til  fulls  við  sinn  eiginn  vipprUna. 
Þó  var  eitt,  sem  mönnum  þótti  enn  hlægilegra:  Sú  við- 
leitni,  sem  stundum  bólaði  og  bólar  á  í  blöðunum  hjer 
heima,  að  koma  því  inn  í  höfuðin  á  löndum  sínum 
vestra,  að  það  sje  ekki  til  neins  fyrir  þá  að  reyna  að 
halda  áfram  að  vera  Islendingar  þar  í  landi.  Það  dylst 
víst  engum  heilvita  manni,  hve  ómetanlegur  hagurþað 
væri  fyrir  Islendinga  hjer  heima,  ef  íslenzk  tunga  gæti 
haldizt  við  þar  vestra,  eigi  að  eins  meðal  hinna  burt- 
fluttu  manna,  heldur  og  meðal     eptirkomenda     þeirra. 


30 

Það  mundi  meðal  margs  annars  þyða  tvöfaldan  íslenzk- 
an  bókamarkað  eptir  fáeina  áratugi.  Sannast  að  segja 
er  viðleitni  hjeðan  að  heiman  til  að  hrinda  íslending- 
um  vestra  út  úr  íslenzku  þjóðerni  eitthvað  meira  og 
verra  en  hlægileg.  Því  að  það  er  verra  en  hlægilegt, 
þegar  menn  vilja  vinna  það  til  að  skera  fæturna  af 
sjálfum  sjer  til  þess  að  geta  gert  óðrum  mönnum 
bölfun. 

Niðurstaðan  hefur  orðið  sú,  að  Vestur-íslendingar 
eru  svo  að  segja  undantekningarlaust  staðráðnir  í  að 
geyma  tungu  sína  og  allt  það  sem  bezt  er  í  íslenzku 
þjóðerni  svo  lengi  sem  auðið  verður  Þeir  ætla  ekki 
með  því  að  útiloka  sig  frá  neinu  þarlendu,  sem  þeir 
þurfa  að  nema.  En  þeim  finnst  ekki  íslenzkan  þyngja 
sig  neitt  niður,  og  þeir  þykjast  ekkert  of  læi'ðir,  þótt 
þeir  kunni  tvö  tungumál,  allra-sízt  þar  sem  þeir,  það 
er  að  segja  yngri  kynslóðin,  eiga  kost  á  að  nema  þau 
bæði  hjer  um  bil  fyrirhafnarlaust. 

Og  niðurstaðan  hefur  orðið  sú,  að  þeir  hafa  gert 
sjer  það  ljóst,  að  þeir  elska  ísland.  Það  er  næstum. 
því  átakanlegt,  hve  annt  þeim  er  um  allt  það  sem 
þessu  landi  megi  verða  til  blessunar.  En  ást  Vestur- 
íslendinga  á  sinni  gömlu  ættjörð  er  vitanlega  nokkuð 
sjerstaks  eðlis.  Það  vantar  í  hana  suma  af  þeim  þátt- 
um,  er  mynda  ættjarðarást  manna  hjer  á  landi.  Það 
vantar  t.  d.  í  hana  heimilisástina,  af  því  að  heimili 
mannanna  er  í  öðru  landi.  Það  vantar  í  hana  þann 
þrótt,  sem  lifnar  við  og  nærist  á  framkvæmdum  þjóð 
og  landi  til  nytsemdar.  Það  vantar  í  hana  alla  per- 
sónulega  hagsmunavon.  En  þið  vitið,  að  sagt  er  um 
blinda  menn,  að  önnur  skilningarvit   þeirra   en     sjónin 


31 

verði  mikið  skaVpari  en  annara  manna.  Eins  er  með-' 
ættjarðarást  Vestnr-íslendinga.  Praktiskn  þættirnir  í 
þeirri  tilfhming  hverfa  að  meira  eða  minna  leyti.  En- 
rómantiskn  þættirnir  verða  að  því  skapi  sterkari.  Til- 
finningin  verðnr  nær  því  eingöngn  rómantisks  eðlis. 
Þeir  elska  Island  heitt  og  innilega  án  þess  að  geta  gert 
sjálfum  sjer  fnlla  grein  fyrir  því.  Það  getnr  ef  til 
vill  dottið  í  þá,  að  það  sje  í  raun  og  vern  heimska^ 
En  svo  reka  þeir  sig  jafnharðan  á  það  í  huganum,  að- 
þeir  hafa  ekki  elskað  hana  móöur  sína  meira  en  alla 
aðra  af  því  að  hún  væri  allra  kvenna  mest  og  elsku- 
legust,  heldur  af  því  að  hún  var  móðir  þeirra.  Og 
það  finna  þeir  að  Island  er.  Og  svo  halda  þeir  áfram 
að  elska  það,  hvað  sem  skynsemin  segir,  á  sinn  hátt. 
Fögnuður  þeirra  út  af  ólhim  sóma,  allri  virðing,  allri 
frægð  lands  og  þjóðar  tvöfaldast.  Astin  á  skáldskapn- 
um  og  tungunni  margfaldast.  Og  endurminningarnar 
frá  ættjörðinni  stíga  upp  í  sálum  þeirra,  fágaðar,  um- 
myndaðar,  laugaðar  í  ljósshafi  þeirra  eigin  kærleika. 
En  þótt  hjart  sje  orðið  yfir  þeim  endurminningum,  eru 
litirnir  ekki  skærir.  Raunir  einstaklinganna  og  raunir 
þjóðarinnar  hafa  varpað  yfir  þær  fölleik,  hinum  sama 
fölleik,  sem  hvílir  svo  að  segja  yfir  öllu  íslenzku  hugs- 
unar  og  tilfinningalífi.  Ættjarðarást  Vestur-íslendinga 
er  planta,  sem  á  rætur  innst  inni  í  sál  mannanna,  á 
því  sviði  sálarlífsins,  þar  sem  flest  það  grær,  sem 
mönnum  er  bezt  gefið,  inndælast  og  elskulegast.  En 
af  því  að  sú  planta  fær  næringu  svo  að  segja  eingöngu 
úr  hinu  rómantiska  eðli  mannanna,  stendur  ekki  í  sam- 
bandi  við  störf  þeirra  sjer  og  sínum  til  uppeldis  og 
sóma,  þá  er  blómið  svo  undur  undnr  viðkv.Tmt.       Það. 


32 

lifir  aMreí  lengi  á  jarðhitaimm  eingöngu,  hitanum  frá 
sínnm  eigin  rótum.  Það  þarf  aðhlynning  —  aðhlvnn- 
ing  kærleikans  hjeðan  heiman  að.  Það  er  ekkert  af- 
reksverk,  að  senda  því  þær  kuldastrokur,  að  það  deyi 
eins  og  snðrænn  hlómin  hjer  í  görðnnnm  á  haustin. 
En  slík  viðleitni  cr  ckki  samboðin  ncinnm  góðnm 
drcng. 

Islenzk  alþyða  í  Vestnrheimi  hefnr  eignazt  hug- 
sjónir,  lært  að  elska  þær,  lært  að  leggja  í  sölnrnar 
fyrir  þær  af  frjálsum  vilja  og  lært  að  taka  höndnm 
saman,  organisera  sig,  til  þess  að  halda  þeim  uppi  og 
verja  þær.  Þetta  er  í  mínnm  angnm  fólksins  ágætasti 
gróði  þar  í  landi,  gróði,  sem  ekki  vcrður  metinn  í 
dollara-  qða  krónu-tali.  Það  er  ekki  því  að  lcyna,  sá 
gróði  hefur  kostað  deilur  og  þær  stuudum  allharðar. 
Það  kostaði  deilur  og  óánægju  að  koma  skipulagi  á 
fjelagsvimm  manna.  Það  hefur  viljað  brcnna  við  hjá 
svo  mörgum,  þegar  þeir  hafa  vcrið  nylega  komnir 
hjeðan  að  heiman,  að  grautarpotturinn  hefur  vcrið 
þeirra  æðsta  samvinnu-fyrirmynd.  Allt  átti  að  sjóða 
saman.  Allir  áttu  að  tala  og  rita  á  þá  lcið,  að  hver 
lifandi  maður  væri  á  sama  máli  cins  og  þeir  scm  töl- 
uðu  og  rituðu.  Allir  áttu  að  vinna  saman.  Svo  stofn- 
uðn  menn  aragrúa  af  «framfarafjelögum)>,  sem  öll  áttu 
að  vinna  að  framfórum  íslendinga  í  Vesturheimi.  En 
hitt  hugkvæmdist  mönnum  ekki,  að  ákvcða  fyrii'fram, 
í  hverju  framfarirnar  ættn  að  vera  fólgnar,  og  svo  vai'ð 
náttúrlega  ekki  neitt  úr  neinu  nema  rifrildi  og  botnleysa. 
Og  þegar  svo  einhver  sagði  eða  gerði  eitthvað,  sem  fór 
í  ákveðna  átt  og  batt  fylgisvonina  við  ákveðna  sann- 
færing,     þá  var  kvartað  og    kveinað  \mdan  ófrjálslyndi 


33 

og  ofstæki.  Vestur-íslendingar  eru  fyrir  all-löngu 
komnir  af  þessu  stigi,  að  undantcknu  nykomnu  fólki 
og  einstöku  hjervillingum.  Þeir  hafa  lært  að  taka 
höndum  saman  um  skoðauir  sínar  og  hugsjónir  —  nieð 
öðrum  orðum  orðið  flokksmenn.  Og  sem  flokksmönn- 
um  hefur  þeim  all-opt  lent  saman  —  og  það  stundum 
heldur  óþyrmilega,  sem  ekki  er  nein  furða,  þegar  menn 
athuga  það,  að  prentfrelsið  í  Vesturhcimi  er  svo  að 
segja  ótakmarkað,  en  þeir  óvanir  því  að  nota  það.  En 
jeg  vil  hiðja  menn  að  gjalda  varhuga  við  að  gera  of 
mikið  úr  þeim  deilum.  Jeg  hef  tekið  eptir  því,  að 
menn  hugsa  sjer  þær  miklu  megnari  en  þær  eru- 
»Aumast  er,  hvað  Vestur-íslendingum  kemur  illa  sam- 
an«,  segja  menn  hjer.  »Það  má  vera  ljctt  að  lifa  í 
Wiunipeg,  í  öllum  þeim  eldi«;  það  hefur  nokkrum  sinn- 
um  verið  sagt  við  mig.  Jeg  hef  sjálfur  venjulega  staðið 
mitt  í  eldinum,  og  jeg  get  borið  um  það,  að  hann  er 
ekki  nándar  nærri  eins  heitur  og  menn  halda.  Og  eigi 
skal  jeg  dyljast  þess,  að  af  þeirri  litlu  viðkynning,, 
sem  jeg  hef  haft  af  þessum  bæ,  síðan  jeg  kom  í  vor, 
getur  mjer  ekki  annað  fundizt  en  að  hjer  sje  drjúgum 
meira  af  smásálarlegum  kur  og  úlfúð  heldur  en  meðal 
Islendinga  í  Winnipeg.  I  raun  og  veru  var  svo  komið 
í  Winnipeg,  þegar  jeg  fór  þaðan,  að  þar  var  um  alls 
enga  persónulega  óvild  að  ræða  út  úr  flokksmálum. 
Sumir  áttu  beztu  vini  í  andstæðingaflokki  sínum,  og 
það  er  óhætt  að  fullyrða  það,  að  mönnum  er  þar  stöð- 
ugt  að  lærast  það  betur  og  betur  að  virða  sannfær- 
ing  annara  manna,  enda  er  það  ekki  nema  eðlilegt,. 
pví  að  menn  eru  allt  af  að  venjast  við  það  meira  og 
meira  að  heyra  henni  haldið  fram. 

3 


34 

En  jeg  á  ótalda  þá  hugsjón  Vestur-íslendinga,  sem 

'vrir  mínum  augum  er  djarfmannlegust  og  virðulegust, 

5  koma  upp  sjerstakri  stofnun,    sem  það  hlutverk  sje 

.etlað,  að  láta  Vestur-íslendinga  sjálfa  leiða  sinn  æsku- 

i  fð  inn  í  menntalíf    landsins,     láta    þá    leggja    beinan 

skerf    til    menntalífs   landsins,     og    láta    þá    jafnframt 

reyma  þann    eina  fjársjóð,     sem  þeir  hafa    komið  með 

ii  ættjörðinni,  íslenzka  tungu  og  íslenzkar  bókmenntir, 

'iúrsjóð,  sem  íslendingar  einir  eiga,    þótt  fátækir  sjeu, 

i  •  engin  önnur  þjóð  í  heiminum,  hvað  auðug  sem  hún 

•r  og  hvað  voldug  sem  hún  er.     Jeg  ætla  ekki  að  fara 

i  prjedika  neitt  um  vestur-íslenzka  skólamálið  nú,   en 

t  ekki  stillt    mig  um  að  taka  það  fram,     að  jeg 

ekki    af  hverju  menn  hjer  á  landi,  sem  annt  er  um 

'M   þjóðflokka  síns  í  óðrum  löndum,  ættu  fremur  að 

■i  t,  nje  hverju  þeir  ættu  að  taka  með  hlyrri  huga 

D  þeirri  viðleitni,  að  færa  saman  dyrmætustu  frækorn- 

ii  til  eru  í  íslenzku    þjóðlífi  og  dj^rmætustu   fræ- 

.  >rnin  í  þjóðlífi  Vesturheims,    og    sá    hvorumtveggja  í 

reit  vestur-íslenzkra  sálna. 

A   erð  minni  um  íslenzku  nvlondiii'nar,  rjett  á  und- 

i   heimför    minni   til    Islands,     voru    þetta    vcnjulega 

Lstu  orðin,    sem    við  mig    voru    sögð:     »Jeg    bið  að 

a«.     Þeir  báðu  að  heilsa  ástvinunum  fyrst  og  fremst 

ill  im  lifandi  bænum,  ef  jeg  hitti  þennan  og  þenn- 

þ't  að  gleyma    því  ekki  að  skila  kveðju.     Og  þeir 

i   aS  heilsa    svo    mörgu    öðru  —  ættjörðinni     sinni 

'jðllunum   og  fellunum,     h.'.lsunum  og  hlíðunum, 

i  inm  og  lautunum,     grundunum  og  giv'isunum,  og 

i5um  hestunum  —  öllu  báðu  þeir   að  heilsa.     Og 

igja  gegnum  hverja  einustu  ræðu,    sem   haldin 


35 

var,  gekk  rauður  þráðiir  af  ættjarðarást,  af  loforðum 
um  að  gleyma  aldrei  tungunni,  sem  höfundar  Njálu, 
Eglu,  Laxdælu  og  Heimskringlu  rituðu  á,  tungunni, 
sem  Jón  Vídalín  prjedikaði  á,  tungunni,  sem  höfundar 
Eddukvæðanna  og  Hallgrímur  Pjetursson  og  Bjarni 
Thórarensen  og  Jónas  Hallgrímsson  kváðu  á  —  rauður 
þráður  af  loforðum  um  það,  að  þeir  skyldu  ekki  í  sínu 
auðuga  æskunnar  landi  gleyma  fátæka  landinu  gamla, 
þar  sem  blessuð  sumarsólin  signdi  fyrst,  að  minnsta 
kosti  þá  af  þeim,  sem  komnir  eru  til  ára  sinna,  og 
mörg  ungmennin  líka,  og  þar  sem  jafnframt  andans 
sól,  kærleikans  sól  signdi  þá  sem  saklaus  börn,  og 
mæður  þeirra  kysstu  þá  blíðlegast,  föðnmðu  þá  fastast, 
báðu  fyrir  þeim  innilegast,  elskuðu  þá  heitast  og  kenndu 
þeim  að  segja:     »Vertu,  gxið  faðir,  faðir  minn«. 

Já,  þeir  báðu  að  heilsa.  Jeg  skila  nú  þeim  kveðjum 
öllum  í  einu.  Þær  eru  svo  fáar,  sem  jeg  á  kost  á  að' 
skila  sjerstaklega.  Og  það  er  ein  af  mínum  heitustu 
■óskum,  ekki  að  eins  að  mjer  megi  auðnast  að  skila 
sem  flestum  kveðjum  milli  Austiir-  og  Vestur-íslend- 
inga,  heldur  og  að  enginn  verði  til  þess  að  flytja  ann- 
■tið  cn  bróðurorð  milli  bræðranna  austan  hafs  og  vestan. 


lo^ctji 


tilLLÍj.  ÍU:  Cilm,  UBKöfi£«  XQ5  ANt- 


UC  SOUTHERN  REGIONAL  LIBRARY  FACILITY 


A    001  451  929    2 


iS*  'a 


K 


w 


H 


ÆEa 


$i 


>'Oi 


oK 

£«** 


Uifc- 


é>p'2tá 


W'.i&\ 


■     .... 


!íl©; 


i*J 


